* 
Ge Gi En yng 
cu A mm 


CAROL PLYGAIN, 


Cyd unwn mewn moliant er côf am y. boreu 
Y ganwyd anfeidrol Aehubydd ybyd, 


' Yr hwn a ddisgynai o ganol y wynfa, 


A dysglaer athrona i'r ddaear mewn pryd, 
I godi pechadur or dyfnder diwaelod; 
Yr aethai drwg bechod o gymod;ei Dduw, 
Diosgai y goron i wisgo gwaradwydd, 


Pan ddaethai yn llywydd i wael ddynolryw. 


Yr engyl farchogai y nefoedd orielau, 
I wel'd y Messiah mewn gwisgiad o gnawd 
Yn isel wan febyn ar liniau.” Mair forwyn”, 
A'i eni mewn beudy —O.!letty tylawd, lll... .'. 
Nid oedd ond cadacha', i'w rho'i am y. Meichia” 
Na siwgr na seigiau ni,chadd y mab rhad, 
Pan ddaeth dros ddyn euog y truan anghenog 
Oedd dan boenau ysog adwythoc ei dad. 


Nid oedd yr aberthau a roddwyd dros feiau, 
Yn atteb gofynion y gyfraith i gyd, 
Ond cwmwl ofnadwy a welwyd yn hofian, 
Uwch ben y pechadur o herwydd ei llid, 
Pan oedd yr hil ddynol fel hyn yn andwyol, 
Yn byw yn elynol i Frenhin y ne, 
Daeth gwr o lwyth Juda i'r adwy gyfynga, 
Aeth ef ini 'n Feichia — bu farw 'n eìn lle 














| J | 
Pryd hyn fe lwyr dalwyd yr hyn a ofynwyd, 

A'r cwmwl ymlidiwyd fe dorodd y wawr, 

Caed noddwr yn brydlon agorodd y ffynon; 

I olchi'n glaer wynion dylodion y llawr, 

N esawn yn hyderus i'w foli yn felys, 

Mae'n rhwym wrth ei wregys agoriad y nef. 

Clywn heddyw ber seiniad y ddwyfol wahoddiad . 

Ar ol pechaduriaid yn uchel ei llef... 


Ei eang lywodraeth sydd ar yr holl nefoedd, 
A'r afrifed fydoedd o'n daear i'r nen, 
Efe a osododd yr haul îi oleuo, 
Ac ef sydd yn gwylio y lleuad uwch ben, 
Ei ofal a welir drwy'r cread yn eglur, 
Dros bob rhyw greadur o'r ddaear i'r gwawl, 
Cydnabod ei allu mae holl lu y niefaedd) 
Ar eorau asgellog ohwibianant eifawl. H.J. 
ual Asiedydd Alban Grwst. 





—— y Ê î 
Nr Bi NU DAS AL GU 


T. Jones, Argraffydd, Llanrwst. a 


CAN 


X 


BARDD WRTH FARW. 


dw 





GwNEwcH imi feddrod 
Wrth ffrydlif y mynydd, 
Na cherfiwch un linell . 
I adrodd fy hynt; 
Ac yno telored 
Glâs dônau€r afonydd 
Eu cerddi yn gymhlith 
A chwibian y gwynt. 


Na chlywer un Och! 

Lle mae'r prydydd yn huno; 
Nachoder uncofnod 

I ddangos y fan; 
Yno na weler 

Un serchawg yn wylo, 
Idoriâidolef 

Dawelwch y lân ! 


J bydru fi dodwch 
Heb gwynion na galar, 
Diamdo, dienw, 
Ac unig fy ngwedd; 
Na wedwch fy mod i 
Mor drist ac edifar, 
Wrth deithio i dawel 
Ystafell y bedd ! 








4 


Pan ddychwel y Gwanwyu, 
Uwchben fy ngorweddle 
Pored y milyn 
Dywarchen fo gwerdd ; 
Ond chwyfìa y grug 
Yn awelon y bore, 
Adar y moelydd 
A ganant fy ngherdd, 


Iesu, fy Nuw! 

_ Yn y preseba rwymwyd, 

Maddeu fy nghamwedd— 
'Tro drallod yn hedd ; 

Ti'r Hwn dros ddyn' 
Pechadurus groeshoeliwyd, 

Cofia fy lludw 
Yn nghilfach y bedd I 


Pan seinio yr udgorn 
Trwy'r nen ddyclirynedig 
Alargan ddiweddaf 
_ Y ddaiar a'r môr, 
Gâd i mi orphwys 
Lle cân y gwaredig 
Gathlau i'th foliant, 
Fy Ngheidwad, fy Iôr! 








« 
eyn FT YY CHC Yna y yn 


